a 4 
AG? 2D o 


| MARWNAD 


AR DRA GALARUS 


FARWOLAETH, 


YR ENWOG A'R PARCHEDIG 
TIMOTHY THOMAS, 
O'R MAES, YN SIR GRERFYRDDIN ' 


YR HWN A YMADAWODD A'R BYD HWN 


TACHWEDD 19, 1768. YN 48 O'F OED, 


Gan «John. Williams, 
o'r Kilgwyn, yn Sir, Benfro. 



















A beth yw 'r byd presennol, 
Ond megis tarth naturiol, a'i farwol fawredd ! 

Pan ddelo 'r brenin angau, 

llen awdur dychryniadau, mae'n ddi drugaredd : 

ir braw, yn brudd rhyw ddydd fe ddaw ; 

Mae'n horiau 'n gyrru, mewn cof a'u cyfri, 

Gan Dduw o ddiirni', gall hynny fod gerllaw, 

Fe nodwyd y munudair i'n bwrw i rychau rhaw. 
Tristau, mae llawer heb ddim llai, A 

Wel'd Gweinidocion, doeth, rhydd athrawon, .... > awe 
Fu'n denu dynion, tua Sion 1 nesau, | 

Yn nawr yn glampau meirwon, tan gloion yn y clai. 


_ 














2. Am un Gweinidog: odiaeth, 
|. Âr ol ei drwm farwolŵeth, daeth hiraeth arw ; 
. Un TIMOTHEUS, ai osod, 
Mawr nifer wy 'n adfibod—yn hynod hwnnw ! 
Fe aeth, o'n gwydd, i'r ddaear gaeth, 
Mewn arch, dan orchŵdd, fe ddua'r ddeurudd, 
Farewel wiliedydd, a'r mwyn dduwinydd maith, 
Wr medrus nh, ar gyhoedd fu'n y 

Mae cri, amWted mewn llawer liu, ( gwaith. 
Waith colli'r enwog, y dyn godidog, 
Wr grasol, gwresog, a bywiog oedd, tra bu, Mb 
Pregethwr da ^r efengyl, fu 'n anwyl gennym ni. 


83* Yn ieuangc fe ddechreuodd, 
| J nofio fynu i'r nefoedd ; ardaloedd dilys, 
_ Fe gwnnodd yn eginyn, UN 
h gynnar las fachgeny 






Ee 













hy, or hedyn rheidus; 


wedd gras, 





” 


























4A. Atddwfnargyhoeddiad £9.4, 
Fe ddoi a'i eli o Gilead, dan d'wsiad Jesu; - Gy 
Gwas'naethwr grasol, isel, o 
Heb ddilyn ol Gamaliel, oer adail ydy ; 
|. Gwr gwiw, a'i felus ddawn dros Dduw, 
| ^^ Rhybuddiai 'r werin, i ffoi 'n gyffredin,. 
O goel y gelyn, anhydyn gerwin gyw; “ 
Trwy Grist, yr unig enw, gwnai rliai fu'n feirw 
' Duw Tri, cydweithiai ag ef yn gu, ('n fyw. 
&./4 “ Heb hyn yn sicr, ni ddaw pethadur,. | 


i» 








R I deimlo ei ddolur, anmhur yw ^n natur ni, 
' Dyw tyniad holl blant dynion, ond mawr elynih, 


pb. Mae gloeson mewn eglwysydd, Chie 
Waith marw 'r doeth ladmerydd, fy o ddefnydd. 





A'i fyn'd mor ebrwydd obry, (yma, . 

f ardal y daeardy, y gwely sio: wa 

I'm clyw, bu'r dyn fel genau Duwi. nl 

tr Gwnai maes yu oleu, fod cyflawniadau, sa 
A“ O'n heiddo ninnau, i gyd fel bratiau briw, 


? Thal crefydd, 'o ran arfer, mor llawer, er cael 
Daw dydd,ahwnyfarn afydd, ^0. (lliw, 
Dynoethir dwy-fron, y deng nrorwynioh, 
, (eir gwel'd dirgelion, y galon sy. dan gudd, 
' Yr annoeth y pryd bynny fydd yn diffoddi, a'i Y 
69. Galarnadi galonnau. ; Gy “ 
Fyn'd llewyrch cannwyll oleu, tan ddorau T 
Hwn ydoedd mor llafurus, _. (dda 
€Clwas miloedd ei lais 1 di 





f 


'. l'n golwg rhedodd galar, 
I daro ABERDUAR, a'i hygar ecin, 
'. Mae PEN-Y-COED yn cwyno, 
| Gwnai BETHEL wau obeithio, am athraw i'w mei- 
Trwm friw gyrhaeddodd BWLCH-Y-RHIW, (thriv. 
Yn ol ei osod, mewn dwfn dywod, & 
Daeth allan drallod, — ban syndod clwyfus yw ! 
| Pan neidiodd i Baradwys, was doeth fy'n eglwys 
Gwr glwys, er myn'd mewn cesail cwys, (Duw, 
|. Wrth gael ei symmud; mawr hygar ergyd, 
Er bod ei ofìd, a'i benyd, o fawr bwys, _. 
'R oedd yntau a'i chwant i'mddattod, heb ofni 'r 
& (dyrnod dwys. 


| 8. Mae hiraeth am y marw, 
_ Ar wedd, a gruddiau 'r weddw, fel garw gerydd, 
“A'i ddofion blant, amddifaid, 
Mewn galar maent iv gweled, 'r un modd a'u 
| Mae cwyn, yr wan gan yr wyn, (eilydd; 
Â'r llesg famogiaid, uw ddelo ì'w gweled, 
' Yr Oen gogoned, ei ddefaid mae'n eu dwyn, 
” Was gweddyŷs ar ei 'sgwyddau, o'u Ren drigfan- 
Y: awr, gwir llyw) dd daear lawr, (nau'n fwyn». 
At gynnal Sion, deŵised weision, o 
Bugeiliaid gwiwlon; rhai glewon ddelo 'ar glawr __ 
all Duw o'r llwch a'r lludu, gyfodi meini mawr, y8 


9. Oed Crist — mil, saith cant, cyfain, 
/yth rhagor, gyda thrugain,—ar adain hedodd ; 
mai 'i oedran yntau i redeg, . 
_ MUR I 
























NE SSEWCH, o! iredi gris' 'nogion;,. 
A doeth weinidogion ein Duw : 

Cy rmmysgwn ein dagrau diragrith, 

Am afhrist farwolaeth gŵr gwiw; ; 
Derchafwn groch lef'g gyf redinol; ŵ 
Mor hardd a defn yddiol yr oedd; 
Myfi yn ddiweniaeth arw einiaf, 


y 


Mewn galar a roddaf ar goedd. 


1 . 2, Dy angau, O Tl MO THY THOMAS 

L Bâr alaeth a mawr loes i mi; 

â Gwynfyd pe e 'hedasai fy yspryd 

At Dduw yr un ffuifod a Hi 

Mae ib enaid di'nawr oL ei anian, 

eM in ND y4 ffol, 
ysg o nen “ol O eddus, 





hwb 


e 



























i jiedaiat ar ds. ì "od aes iN, 
ynhar ce'st orphwys cyn nos v 
O 'mrawd, _ funsai th. arosfa, 

ì A th. anwyl ja ith yma hir oes! 
Anfeidrol yw 'n colled a^n 
YA DL yw ein daiar ar d7el ; 
A'r nef a gynnyddodd mewn Md 
Pan newbodd dy yspryd i'w chol 


A, Gadewaist, ein daiar oer, dywyll; 
Fol carchar brwnt, erchyll, â du, | 
A'I swae, a'i drygionus drig ylion, 

A'T pechu echryslon ) y Wi yda 
Uh ofal, a'th lafur, â'th of; «, 
'&h babell wan bridd! yd me 
yfodaist o fyd o y 
da el ardaloe 














9. Na dagrau 'th berth'nasau monwesol, 
Na ineddyg dymunol, difrad, 
Na gweddi 'r eglwysi, a'u gloeson, 
Na chariad cym'degion, a'r wlad, 
Na ^th ddoniau, a'th ddefnydd i ddynion, 
Na chwyn gweinidogion, a'u llef, 
A all'sent fwy estyn dy fywyd; 
Mor addfed yr oeddyt i'r nef. 


6. Ymdrechaisi deg ymdrech dro yma; 
Gorphenaist dy yrfa mewn ffydd; 
A glân fuddugoliaeth a gefaist ; 
O'r diwedd ennillaist y dydd. 
'Madewaist a'n daiar yn dawel; 
Esgynaist fel angel at Dduw; 
Ce'st brofi, cyn myn'd, fod dy brynter, 
A'th BN eiriolwr yn fyw. 


7. Mi'th weìaf ymhlith y nefolion, 
Ar ddisglair fryn Sion—trwy ddrych: 
DD” eisteddfa sy 'mysg apostolion : 

O ihyfedd nior wŷnion yr y'ch! 

FyWM ^'ih adnabu yn ebrwydd; 
Cyd ch eich rglwydd 'nawr fyth. 
A JMyrddiwn te'st felus gyfarfod; 

O na chawn'i ddyfod i'ch plith! 


8. Canfyddaf di yn cymdeithasu 
A'r seintiau aifu ym mhob oes ; i 
Canfyddaf dy freichiau 'n eolieidio. 
Dy Grist gâ's ei hoelio ar groes; 
Canfyddaf din rhodio heolydd 
em dragywydd, a gn 
aant fra disglair, 





9; Na oclioin—na thoen-— A afiechyd, 
Na galar—nac adfyd—na chroes— 
Na llygredd, euogrwydd, a. dagrau— 
Na gelyn—nag angau—na gloes— 
Na phrofedigaethau tra phoethon — 
Ddaw 'n agos i'th berson di 'nawr. 
'Rwyt ti yn llawenydd dy Arglwydd, 


Llawen dd tragywydd a mawr. 


10. O! collais dy felus gyfeillach, 
Ni chlywaf fi mwyach o 'th lais; 
A'th gynnes ragorol frawdgarwch, 
A'th beraidd hawddgarwch parhaus; 
_ Ond etto gobeithiaf yn oestad, 
Ar ddy ydd adgyfodiad plant Duw, 
Ca' i weled dy wyneb dymunol, 
| Mewu gwedd mwy MD a gwiw. 


ll. Gan i ti fy ngadael mor gynted, 

Uisgy ued dy wisg ar dy wâs; 
Dy wisg o gyfiawnder a phurdeb; 
s.Dy ddawn, dy ddoethineb a'th ras 
YDoed arnaf fi ddauparth o'th yspr 

“ O'th dymmer, fwyn, byfryd, a'th nertì 
O'th ffydd, a'th amynedd ddymunol, 
A'th hyder anfeidrol o werth. 


12. Ei dduwiol Hynafiaid, yw ufudd, 
,Ddioddefent dros grefydd a Christ: 
'u henwau oedd anwyl ac enwa, 
_ Me€wn oesoedd afrywiog a. 
bygidi rinwedd. eT 


dd mw ach yn. 


YM 









13. Ei ras, fel ei ddefnydd a'i dgoniau, 
' A'i dduwiol brofiadau o'ent faith. 
Fel Enoch a Noah, yn nefol, 
Y rhodiodd y duwiol €i daith, 
Per ffrwythau Paradwys a brofodd 
E' beunydd, tra'r oedd yn y byd; 
A gwelodd y Ganaan a garai; | 
Tu ag yno y tynai o hyd. i 


14. Caredig a doeth fu 'i gymdeithas, ? 
A'i fuchedd oedd addas i'r ffydd; 
A diwyd oedd mewn gwiliadwriaeth, Y 
Gan rodio 'i lân daith wrth liw dydd. 

Ei farn, ei athrawriaeth, a'i fywyd, 

Ei brofiad, a'i yspryd hardd gwiw, 

A oeddent yn wir efangylaidd ; 

Cydsynient a sgnctaidd air Duw. A | 


15. Llefarodd t filoedd yn foreu, 
A mawr gymhwysiadau a gâ's ; 
Rhaggrol 'r agorai 'r 'sgrythurau, 
Gasgfddygyn, eu trysorau I maes. 
Maidd, a phoenus y par'odd, í 
A deŵr nes gorphenodd ei daith. 
Awdurdod o'r nef a'i canlynodd, 
A Duw a fendithiodd ei waith. 


16. Yr Jesu a'i werthfawr rasusau, 
A rhyfedd rimweddau ei waed, 
Oedd ddefnydd ei bur weinidogaeth ; 
Da gwyr m'dogaeth arwlad, ^^, 


Ŵ Ŵ; th fy ^ 




















































17. Ei. Athrawiaeth oedd felus i fileedd, 
Fel gwlith y diferodd trwy 'n gwlad; 
A'i lafur i lawer fu lesiol, 
A'i boen oedd o wrol barhâd. 
. Ei ymborth dymunol oedd ymbil 
Am ffyniant i'r 'fengyl a'r ydd, 
A datgan eu dirfawr fendithion, 
Er derbyn o ddynion wir fudd. 


18. Agorai y gyfraith yn gynnil, 
A'rfwynaidd efengyl yn faith, 
Â chyflwr y dyn annheimJadwy. 
A diwedd ofnadwy ei daith. 
Dosbarthai ^n rhagorol wir grefydd, 
A breintiau tragywydd plant Duw. 
Ei fuchedd a'i iachus breffeiliau 
Gyitunent tra bu efe byw 


19. Ei'madrodd oedd nerthol fel morthwyl, 
Ac awchus yng ngorchwyl ei Dduw, 
I ddrullio a rhwygo y creigiau, 
A brathu 'r arenau iTr byw 
Aneirif annuwiol eneidiau 
Deimlasant ei saethau mor llym, 
Fel gorfod rhoi ymaith eu harfau, 
A'mostwng ì freichiau mwy'u grym, 


20. Fe chwiliai am ddirgel bechodau, 
| A'r sarph a orweddai ynghudd: 
Ni thwyllai fe galonlygredig. 
Gwahanai rhwng rhyfig a ffydd. ^ 
yaff fe ddesgrifiai_^r ri | 





21. Tân nefol trŵy Ji enaid ennynai, 
Fel seraph fe fflamiai dros Dduw; 
Gwresogrwydd y didwyll brif Dadau 
Oedd yn ei bregethau yn byw. 

Ei 'madrodd oedd barod a medrus, 
A'i araith ddefirous a thra pher, 
A'i flasus athrawiaeth ddewisol 
Oedd frasder dymunol a mer. 


22. Fe losgodd ei ganwyll yn ddisglair, 
Ei wisg o cyfiawnder oedd wen; 
Llewyrchodd er.elod i'w Jachawdwr, 
Derchafodd ei Brynwr a'i Ben: 
Datganodd 'i ogêniant i ddymon, 
Gogoniant ei benaonsa'i-ras: 

A'i dyner a'i daen. weinidogaeth 
Mawr fendith ac effaith a gâ's. 


29. Ei gariad at Grist oedd ragorol, 
Cyd-weithiai yn nerthol a'i ffydd: 
Ei nefôl a'i bur wirioneddau 
Yn ddoeth fe'niddiffynai 'n ei ddydd : 
Ei £g oedd fêl yn ei eneu, 
A'i fengyl oedd foethau a gwin; 
A'i enaid yn fynych, yn ddiau, 
|Gâ's felus gysanau ei fin. 


24. Ei yspryd gwir rasol a gwresog 
Oedd gadarn 8 bywiog a hofff. y. 
Dwys wiliai y duwiol forwynion, 


Cyd-deimlai a'r cleifion a'; 





Achosion yr eglwys a'i dŷ: > 
Yn gweithio dros Dduw, neu dros ddynioti 
Doeth, bywiog, a ffyddlon y bu. _ 
Amcanai at gynnydd cris'nogion, 

Mewn cariad, cysuron a ffydd ; 

A ffyniant cyffredin i grefydd 

A geisiai fe beunydd yn brudd. 


95, Fe driniai achosion yn drefnus, 


26. Y tiroedd o amgylch glan Teifi— 
Yr eira — yr oerni — a'r rhew — 
Yr amryw ardaloedd trwy Gymru, 

Lle bu e' 'n lleíaru mor lew — 

Y geirwon fynyddoedd mawr corniog— 
Y tywydd tymhestlog a dw— 

A llawer o luoedd galarue— 

Wybuant mor boenus y bu, 


27. Bu'n agos ddeng mlynedd a'r hugain, 

Er prin wyth a deugain bu fyw, 
Yn foreu a hwyr yn myfyrio, dô 
Yn ddyfal lafurio dros Dduw. ^ 

'Er cauad ei eneu gan angau, 

Llefara 'n ei /yfraw o hyd; 

A mola 'n ei hymnau dymunol, 
'Mysg Seintiau sy 'r ol yn y byd:” 


28." Pan syrthiodd yr aífep tra nerthol, 
Mor fawr a neillduol ei bw o 





29, Yr Eglwys a'i anwyl Berth nasau 

A brofant ei eisieu yn brudd ; 

Â'r gwledydd a gawsent ei glywed, 
' Â'r siroedd mewn colled“ŷ sydd. 
“Yr Arglwydd fo'n dad i'r .mddifaid, 

A bugail i'r Def&id sydd drist, 
A Rhysgwydd â'r Weddw wylofus, 
A.byddent gysutus yng Nghrist. 


30. Ceietto 'n fwy siriol, ferch Sion, 
Ei weled yn wiwlon ei wedd, 
Mewn gwisg o dragwyddol ddisgleirdeb, 
Ar dîr anfarweldeb, a hedd; 
A newid dy dristwch a'th gystydd, 
Lle mae' mewn llawenydd ya byw, 
A'th ddagrau, am fôr o ddigrifwch, 
A nefol hyfry6wch yn Nuw. 


31. O! rglwydd a Bugail yr eglwys,. 

Ar d' allu mae 'n gorphwys o hyd, 
“yno, 'Py'yn dirion tosturia, 

Wrth 'idefaid dy borfa trwy 'r byd: 
A danfon fugeiliaid i'w gwilio— 
Rhac dyfod i'w blino un blaidd, 
Bugeiliaid â glygant d' ogoniant — 

Bugeiliaid|a borthant dy braidd. 


30, Chwi “Frodyr, a phawb yn girediu 


'yn ílin trwy yc 
] Cen. 





